§aim'intn|in. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og lcristindómi fslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



EITSTJÓRI JÓN BJAliNASON. 


14. árg. 

WINNIPEG, SEPTEMBER 1899. 

Nr. 7. 


Sálmur. 

Eftir séra Valdemar Briem, út af Lúk. i, 68—75 
(Lag: LoíiJ vorn drottin, o. s. frv.). 

1. Guði sé lof fyrir gæzkuna’ og rnildina sína! 
geymdi’ hann og verndaði’ og frelsaði þjóðina mína. 
Guði sé lof! 

Guð, þér sé vegsemd og lof, 
trygð fyrir trúfasta þína! 

2. Guði sé lof, sem oss himneskan hjálpara sendi, 
hertoga lífsins, að frelsa’ oss af óvina hendi! 

Guöi sé lof! 

Guð, þér sé vegsemd og lof! 

Lofstír þíns enginn er endi. 

3 - Guði sé lof, sem ei gleymdi þeim sáttmálans orðum, 
guð vorra feðra, sem ísraelsmönnum hézt forðum. 
Guði sé lof! 

Guð, þér sé vegsemd og lof! 

Standa þau stöðugt í skorðum. 

4. Guði sé lof, sem var feðranna styrkur í stríði, 

Stoð vor og niðjanna’ og heldur oss enn þá við lýði! 


98 


Guði sé lof! 

Guð, þér sé vegsemd og lof! 

Lúti þér lýðir og hlýði. 

5. Guði sé lof, sem um áranna’ og aldanna raðir 
ísraels guð er og mannkynsins náðugur faðir ! 
Guði sé lof! 

Guð, þér sé vegsemd og lof! 

Syngjum vér sælir og glaðir. 


Missíónarferðir. 

Eftir séra Jónas A. Sigurdsson. 

Yfir hinu síðasta kirkjuþingi hvíldi, í missíónarmálinu, 
norrænn trúboðsandi, eitthvert endurskyn af anda hinna 
kristnu, ágætu konunga, sem áttu svo mikinn þátt í kristni- 
töku feðra vorra, eitthvert brot af anda Ólafs konungs Har- 
aldssonar hins helga, er fremur fór um ríki sitt og föðurland 
til að kristna það, en til að leggja land undir sig; sem hugsaði 
meira um kristnihald en skatta og Finn-ferðir. 

Norrænn trúboðsandi kendi íslendingum kristni. Og 
hinn sami andi ætti, að minsta kosti, að vera enn svo vakandi, 
að vilja viðhalda og varðveita sinn kristindóm. Hin fyrstu 
ár, eða hið fyrsta ár, kristindóms í föðurlandi voru, sintu 
menn trúboði,—og síðan ei. Til Grænlands, og jafnvel Vín- 
lands (Ameríku) barst kristin trú frá íslandi. Skyldi oss þá 
ekki langa til þess, að hún bærist út um bygðir landa vorra og 
varðveittist þar nú á þessari trúboðsöld ? 

Eins og ráð var fyrir gert á kirkjuþingi, hefi ég síðan farið 
tvær ferðir til bygða, sem engrar prestþjónustu njóta, aðra í 
júlí, vestur til íslendinga sem búa í Mouse River-dalnum, hina 
í ágúst, austur til Rosseau-bygðarinnar í Minnesota. 

Til íslendinganna í Mouse River-dalnum hefi ég áðurfar- 
ið tvisvar: sumarið 1897 og vorið 1898, rétt áður en ég fór 
3.f stað til íslands. Koma mín þangað var því, í vissum skiln 



99 


ingi, heimkoma, — koma til bræSra og vina. Hinn fyrsti 
hvatamaður til farar minnar þangað vestur var Jón Filippus- 
son, skagfirzkur maður. I þeirri ferð myndaðist þar söfnuð- 
ur, Melanktons-söfnuður, er nú heyrir kirkjufélagi voru til. 

Langflestir bygðarmanna tilheyra þeim söfnuði, ég held 
nálega allir. Átt hafa safnaðarmenn við lestrarsamkomur, á 
sunnudögum og hátíðum, og sunnudagsskólahald, en hvoru- 
tveggja er ábótavant, sem eðlilegt er, þar sem slíkt starf er í 
byrjun. Söfnuðurinn á ekkert húsnæði, sem ekki er heldur 
von, en guðþjónustur hafa nú í tvö skifti verið fluttar í ,,fé- 
lagshúsi ‘ ‘, eða skólahúsi, sem stendur við ána, er bygðin dreg- 
ur nafn af, á aðal bújörð Einars M. Vestfjörðs og sona hans. 
þangað hafa lestrar verið sóttir og sunnudagsskólinn haldinn 
þar.—Alþýðuskóla-kennari þar er nú þorsteinn Pálmason frá 
Hallson. 

Ekki flutti ég í þetta sinn nema eina guðsþjónustu. Við 
hana gengu nokkrir til altaris. Ennfremur talaði ég yfir 3 
leiðum, og skírði 10 börn. Alls hefi ég skírt í þessari bygð 31 
barn, talað yfir 10 leiðum, fermt 6 ungmenni, tekið 50 manns 
til altaris, flutt 5 prédikanir og vígt grafgreit bygðarmanna. 

Hvað sunnudagsskólahald snerti, snéri ég mér til Stefáns 
S. Einarssonar og Mrs. Davíðsson. Treysti ég þeim vel í því 
máli og vona eftir góðum árangri af iðju þeirra, þó sunnudags- 
skóla-hald út í sveit sé mjög erfitt verk. 

Nokkrir safnaðarmenn hafa gerst kaupendur, ,,Ivennar- 
ans“ og lesendur ,,Sam. “, en langt of fáir. ,,Aldamót“ hygg 
ég að ekki hafi verið þangað send. Á það atriði er vert að 
minnast, því það hefir ekki litla þýðingu, hvort rit kirkjufé- 
lagsins eru lesin eða ekki. Auk þess að þar, sem þau eru les- 
in af mjög fáum, verður starf kirkjunnar ókunnugt og van- 
skilið, er það bein þörf fyrir fólkið að lesa eitthvert það rit, 
er talar máli trúarinnar og frelsarans, þar sem svo margt hef- 
ir gengið í þjónustu hins illa, og aldrei er þreyzt á að halda á 
lofti hinum óhollustu skoðunum, í ýmsum ritum, sem þjóð 
vorri berast nú. það er hvorttveggja, að fólk út um bygðirn- 
ar styður ekki sem skyldi sín eigin kristindómsrit, sem flytja 
því hinar þörfustu hugvekjur, enda er of lítið unnið að út- 



IOO 


breiðslu þeirra. íslendingar eru fremur htigmæltir en hag- 
sýnir, eiga fleiri skáld en ,,business“-menn. Úr þessu þarf 
bráð-nauðsynlega að bæta. Pappír og prentsverta á ekki 
minsta þáttinn í menningar- og kristindóms-ástandi vorrar 
tíðar. 

Bygð þessi er ung. Hinn fyrsti íslenzki landnemi iiutti 
þangað 1887. þó þangað hafi fluzt blásnauðir menn, er hag- 
ur þeirra nú sagður mjög góður. Alment eru menn þar mjög 
ánægðir, þó þaðan flyttu síöastliðið vor nokkrir búendur (um 
50 sálir) til Canada. Til þessa hafa búendur stundað þar ein- 
göngu íslenzkan landbúnað— kvikfjárrækt. Aftur eru nú 
nokkrir að byrja á jarðyrkju. Húsabyggingum er þar hvað 
helzt ábótavant, enda um engan skóg að gera, eða efnivið til 
húsagerðar, í grend við bygöina, sem í Nýja-íslandi, Rosseau 
og víðar. Járnbrautir liggja 17 og 25 mílur frá landnámi ís- 
lendinga,—að austan og sunnan. Mikill innflutningur er í 
sveitina, þó ekki af íslendingum. Bygð þessi þykir máske 
ekki fögur, en hún er, ]?ar sem ísl. búa, mjög björguleg. 
Hvergi hefi ég séð annan eins grasvöxt, né svipaðan dugnað 
við heyannir, sem þar. 

A ferðum mínum þangað hefir mér verið tekið sérstak- 
lega vel, og ekkert látið ógert til að styðja verk mitt, auk 
persónulegra vináttu-atlota, sem ég hefi mætt og þakka hér 
með. Söfnuðurinn hefir sjálfur samið við mig um þessar ferð- 
ir mínar þangað, og látið í ljósi ósk Sína um frekari þjónustu 
frá minni hálfu í framtíðinni. 

Guðmundur Frímann, ungur bóndi, hygginn og vel met- 
inn, er formaður Melanktons-safnaðar. Hann er vafalaust 
með stærstu, eða stærsti íslenzki bóndinn vestan hafs. 

Guð blessi allan hag fólksins þar, en einkum trú þess 
og kristindóm, og gefi kirkju vorri þar góð börn og guðelsk- 
andi menn. 


Austur til hinnar nýju bygðar íslendinga í Rosseau Co., 
Minnesota, fór ég svo í ágústmánuði. Vegir voru torfærir, og 
talsverðir meinbugir á því ferðalagi. þó gat ég komist til 
landa minna fyrir sunnudaginn 13. ág. (11. s. e. tr.). Til 



IOI 


þeirrar bygðar hafa flutt ýmsir safnaSamenn mínir og vinir, 
sem reynzt hafa ágætlega hér í safnaSarstarfinu og öllu félags- 
lífi. Einn kunningja minna og safnaöarmanna, GuSjón, son- 
ur GuSvalda Jónssonar frá HámundarstöSum og Kristínar 
konu hans, kom til móts viS mig í Badger, sem er kauptún, 
næst landnámi íslendinga, á póstleiSinni frá Stephen til Ross- 
eau, höfuSstaSarins í hinu nýja Rosseau County. 

Hjá Guðvalda og fólki hans hafSi ég aSallega aSsetur mitt 
meSan ég dvaldi eystra, og var sem í foreldra höndum, 

Á sunnudaginn 13. ág., flutti ég guSsþjónustu í húsi þjóS- 
verja eins, sem hagnýtt er fyrir samkomur og skólakenslu. 
Var hún vel sótt, þrátt fyrir þaS, aS messuboS höfSu ekki náS 
til allra bygSarmanna, sem líklegir eru til aS sækja guSsþjón- 
ustur. Um 20 manns gekk til altaris. EitthvaS af börnum 
var og skírt, og skírSi ég alls 7 börn meSan ég dvaldi þar. Pist- 
ill dagsins (11. s. e. t.) var einkennilega vel viS eigandi, þar 
sem í hlut átti margt af mínu fyrverandi safnaSafólki: ,,En 
ég vil rninna ySur, bræSur, á náðarboSskap þann, sem ég áS- 
ur hef boSaS ySur og þér veitt móttöku, sem þér einnig hafiS 
stöSuglega haldiS viS, og sem líka mun ySur hólpna gera, ef 
þér geymiS hann“, (1. Kor. 15, 1—10). 

Daginn eftir gifti ég hjón, og var þar fjölmenni sarnan 
komiS. Gat ég þar bæSi minst viS vini mína, og eins kynst 
ýmsum, er ég ekki áSur þekti. Var sú viSkynning mér n jög 
ánægjuleg. þetta var einnig hin fyrsta íslenzka hjónavígsla 
í hinni ungu bygS. Á þriSjudaginn flutti ég enn guSsþjónustu, 
í skólahúsi austar í bygSinni (skamt frá S. A. Anderson), sem 
skólastjórnin lánaSi mér góSfúslega. Var enn sótt sæmilega, 
þótt mesti annatíminn stæSi yfir, og ýmsir voru aS búa sig 
til brottferSar—vestur til Dakota, í uppskeru-vinnu þar. 

AS lokinni guSsþjónustu hélt ég fund meS mönnum. 
Var á þeim fundi myndaSur ev. lút. söfnuSur, er nefnist Lút- 
ers-söfnuöur. SöfnuSur þessi var myndaSur meS nálega 120 
nöfnum. NáSi ég þó ekki til allra, sem áreiöanlega ganga í 
söfnuSinn. Sumir af mínum eigin safnaSamönnum, nýflutt- 
ir austur og búsettir Canada-megin, gátu ekki komiö, ásamt 
fleirum. SafnaSarlög voru samþykt, kosin safnaSarstjórn og alt 



102 


búiS undir inngöngu í kirkjufélagið, sem mér var faliö að sækja 
um, fyrir hönd hins nýja safnaðar. I stjórn safnaðarins voru 
kosnir: Pétur Pálmason, Elías E. Vatnsdal, Guðjón Guðvalda- 
son, Matúsalem Peterson og Magnús Jónsson. Rætt var 
einnig um sunnudagsskólahald. Sökum strjálbygðar og ó- 
greiðra vega, var ráðgert að segja börnum til á þremur stöð. 
um í bygðinni. Voru menn valdir til að annast þá kenslu, og 
vonandi að hún komist á fót. I liðinni tíð hafa góðir menn 
eitthvað gengist fyrir sunnudagsskóla kenslu í sveitinni. 

För mín til Rosseau-bygðarinnar tel ég „sólskinsblett í 
heiði“, bæði persónulega og frá kirkjulegu sjónarmiði. Við- 
tökurnar hjá fólkinu öllu, einkum því sem ég hafði áður 
kynst, og sem er of margt til að nafngreina hér, voru svo 
dæmalaust alúðlegar. þ>að bar mig bókstaflega á höndum sér. 
En þó var það rnest gleðiefni, að það er vafalaust alvörumál 
hins kristna fólks að halda saman safnaðarlega. 

Ónefndar ástæður og aðfarir, og sem af óvinum kristinn- 
ar kirkju hefði naumast verið þagað um, einmitt það, sem 
menn hafa óttast, en sem guð hefir þegar ,,snúið til góðs“, 
hefir opnað augu manna fyrir nauðsyn kristilegrar og safnað- 
arlegrar samheldni, og eins fyrir því, að ekki er alt yfirskinið 
og öfugstreymið, prettvísin og tálið innan kirkjunnar vébanda. 
Reynslan gerir manninn einatt hygginn, án efa eins í kirkju- 
legum málum. Eg trúi því, að Lúters-söfnuður dafni, og að 
Lúters nafnið ,,bægi sem Kerúb með sveipanda sverði“, eins 
og skáldið kvað, öllum kirkjulegum kveifarskap, allri andlegri 
hálfvelgju frá hinum litla lærisveina-hóp, sem hann hefir 
myndað, en rninni á trúardjörfung og trúmensku í öllu and- 
legu starfi. 

Heill og heiður þeim bygðum, þar sem andi siðbótarinn- 
ar minnist Melanktons og Lúters í nöfnum og í anda kristinna 
safnaða! 

Ég ítreka það, hve innilega koman austur og kynnf af 
fólkinu þar, hvað kristindómsmálin snertir, gladdi mig, og hve 
einlæglega ég vil þakka fyrir það,—biðja guð að auðsýna því 
aftur sinn kærleika. 

Um bygðina skal ég vera fáorður. Mig furðaði hvað hún 



103 


er falleg og þur, í votviöra tíö. pó vegir megi teljast litlir, 
veröur ekiS hindrunarlaust um alt. Bygðin er grasivafin, 
heyskapur afar-mikill, víöa akurblettir, mörg hús ágæt, gnægö 
viöar, áin—Rosseau-á, sem kemur úr Mud Lake og fellur 
vestur í Rauð-á—er falleg, með fiski, jafnvel skelfiski,og mal- 
arbotni. Að líkindum bætist bráðlega úr hinni miklu fjarlægð 
frá járnbraut, er brautin frá Winnipeg til Port Arthur verður 
lögð fyrir norðaustan bygðina. Verður það vafaluust til stórra 
hagsmuna fyrir búendur á því svæði. Fólkið er ánægt; telur 
kjör sín bætt við flutninginn austur. Sér ekki frumbýlings- 
skapinn á hjá sumum bændum þar. Einn bóndi (Guðvaldur 
frá Hámundarstöðum) hafði verið þar tæpa tvo mánuði. þó 
hafði hann þegar bygt stórt timburhús, mjög myndarlegt, pen- 
ingshús og nálega lokið heyskap á þessum tíma. Ekki hefði 
hann getað afkastað því heima í Vopnafirði. 

Ég minti á norrænan trúboðs-anda og Ólaf hinn helga í 
upphafi þessara orða. Andi hans var góður og verk hans til 
uppbyggingar kirkju Noregs, og jafnvel kirkjan á íslandi,—að 
minsta kosti á þingvöllum—, stendur í þakkarskuld við hann. 
En flestir íslendingar muna hvernig með hann var farið, og á 
hvern hátt ríkið var unnið úr hendi konungs og fólkið lokkað 
til mótspyrnu og drottinssvika: með fégjöfum Knúts ríka og 
æsing ókristinna höfðingja, sem að eins hirtu um sinn hag, 
gegn réttlæti kóngs, sem refsaði jafnt ríkum og snauðum, 
vítti kristnispjöll hjá ,,þegn og þræl“, sem hugsaði meira um 
kristindóm en konungdðm. Jafnvel ástvinur konungs, Björn 
stallari, gerðist ginningarfífl gullsins. Og þegar Björn, fullur 
angurs og iðrunar, kom á konungs fund til að biðja sátta, var 
svarið: ,,Við erum sáttir. En bættu þetta við guð. “ 

Enginn hlutur má gera oss, hina norrænu menn, að 
ginningarfíflum hins illa, ekkert kaupa oss til uppreistar gegn 
konungi vorurn. Við höfum þegar svo margt að bæta við guð! 



Agrip af sögn ,,General Councils“. 


(Framh.). 

J)aS var tilgangur leiðtoganna, sem unnu að stofnun 
General Councils áriö 1867, að láta ráöstefnuna innibinda 
öll lútersk félög í Bandaríkjunum og Canada, sem væru á- 
kveðin í því, aS halda fast við játningarrit lútersku kirkjunnar. 
AS koma öllum slíkum félögum til að ganga í bræöralag og 
bindast eins frjálslegum félagsböndum eins og unt var, virðist 
hafa verið hið eina, sem vakti fyrir þeim leiðtogum. það var 
falleg hugmynd,og gjörðu þeir sér mjög glæsilegar vonir um þá 
blessun, sem mundi leiða af þeim félagsskap. I fyrstu leit 
líka út fyrir, að þetta mundi ætla að hepnast; því á undirbún- 
ingsfundinum, sem haldmn var í Reading í Pennsylvania, árið 
1866, áður en General Council var formlega stofnað, 
mættu fulltrúar frá því sem næst öllum lúterskum kirkjufé- 
lögum utan General Synódunnar. Jafnvel þau, sem fylgdu 
hinni allra ákveðnustu íhaldsstefnu, eins og Ohio-, Wisconsin- 
og Missouri-sýnódurnar, höfðu sent fulltrúa þangað. 

En það gat þó ekki orðið, að General Council inni- 
bindi öll þessi félög. Ástæðan fyrir því var sú, að Ohio-sýn- 
ódan sendi fyrirspurnir til stofnþingsins 1867, sem þingið svar- 
aði þannig, að sýnódan gat ekki veriö ánægð með þau og af- 
réð að ganga ekki inn í sambandið. Missouri-sýnódan gekk 
ekki heldur inn, og nokkur af þeim kirkjufélögum, sem gengu 
í sambandið í fyrstu, sögðu sig innan skams úr aftur, af sömu 
ástæðu. 

Spurningarnar, sem lagðar voru fyrir fyrsta General 
Council-þingið, voru þessar: 

1. Hver verður afstaða þessa félags-sambands gagnvart 
kenningunni um þúsund ára ríkið? 

2. Mun það leyfa öðrum en meðlimum sínum að neyta 
heilagrar kvölmáltíðar við ölturu sín? 

3. Mun það, undir nokkrum kringumstæðum, leyfa ólút- 
erskum prestum að prédika í lúterskum kirkjum? 

4. Hver verður afstaða þess gagnvart leynifélögum? 

Ohio-sýnódan og hin önnur félög, sem eins litu á málin, 



ios 


voru ákveöin í því aö hafna öllum nýrri kenningum um þús- 
und ára ríkið; að veita engum altaris-sakramentið með sér, 
nema sínum eigin meðlimum; að leyfa ólúterskum prédikur- 
um aldrei að prédika í lúterskum kirkjum; að útiloka alla þá, 
sem voru meðlimir einhverra leynifélaga. þessi frægu ,,fjög- 
ur atriði“ (four points) voru gjörð að skilyrði fyrir því, að 
þessi félög gengju inn. J)au hafa átt mikinn hlut í flokka- 
skiftingum og deilum lútersku kirkjunnar í Bandaríkjunum 
alt af síðan. þau eru brúkuð af mörgum lúterskum kirkju- 
félögum, þann dag í dag, sem nokkurskonar prófsteinn til að 
rcyna, hvort einstaklingar eða kirkjufélög séu lútersk eða ekki. 

Á þessu fyrsta þingi var General Council ekki reiðu- 
búið að segja neitt um afstöðu sína gagnvart kenningunni um 
þúsund ára ríkið, og það hefir ekki enn gjört neina opinbera 
yfirlýsingu í því máli; en veitir prestum sínum kenningarfrelsi 
í því. I næstu tveimur atriðum hefði líklega verið hægt að 
koma á samkomulagi, ef ekki hefði verið ágreiningur um hið 
fyrsta og síðasta. 

Um síðasta atriðið var ef til vill hvað mestur ágreiningur. 

I söfnuðum General Councils voru víða meðlimir leyni- 
félaga, og var því félagið ekki reiðubúið að útreka og útiloka 
alla slíka menn, og það hefir heldur ekki enn veriö gjört, þó 
rétt sé að geta þess, að meirihluti presta í General Council 
sé mótfallinn leynifélagsskapnum. En General Council- 
stefnan var ekki nógu ákveðin til þess,að hún gæti fallið Ohio- 
sýnódunni og hinum öðrum félögum, sem eins lítu á málið, í 
geð. það, sem varð ágreiningsefni þá, aðgreinir þessi félög 
enn í dag. 

Af þessu er mönnum líklega orðið full-ljóst, að miðlunar- 
stefnan varð ofan á í General Council. 

I samræmi við augnamið þeirra, sem unnu að stofnun 
General Councils, að leggja áherzlu á hinn sértaka sann- 
leika, sem drottinn hefir gefið lútersku kirkjunni náð til að 
sjá, var um langan tíma á kirkjuþingum þess aðallega rætt 
um hin sérstöku trúar-atriði lútersku kirkjunnar. Lengi 
framan af var heldur lítið unnið í praktíska átt, en á þeirn 



io6 

árum var lagður fastur trúarlegur grundvöllur undir framtíðar- 
starfsemina. 

Ein stofnan hefir ef til vill átt meiri þátt í því, en nokkrar 
aörar, að skapa þann sérstaka anda, sem einkennir General 
Council. pað er prestaskólinn í Philadelphia. Hann var 
reyndar stofnaður rétt áður en General Council var mynd- 
að, og var þá undir stjórn Pennsylvania-sýnódunnar, en 
komst undir stjórn General Councils þegar það félag var 
myndað, og hefir sá skóli undirbúið fiesta þá presta þess, sem 
hafa prédikað á ensku og þýzku. 

Af öllum þeim prófessórum, sem kendu við þann skóla á 
fyrri árum, eru tveir menn, sem eru sérstaklega merkilegir, 
dr. C. P. Krauth og dr. B. M. Schmucker. Feður þeirra 
beggja voru prófessórar við prestaskóla General Sýnódunnar 
í Gettysburg, og var faðir hins síðara, dr. S. S. Schmucker, 
á sínum tíma leiðtogi þeirra manna í félagi sínu, sem minsta 
áherzlu vildu leggja á alt það sem er sérkennilegt við lút- 
ersku kirkjuna. Guðfræðis-mentun þessara tveggja ungu 
manna miðaði þess vegna alls ekki í þá átt, að gjöra þá strang- 
lúterska. 

Á fyrstu árum prestskapar síns höfðu þeir söfnuði í ná- 
grenni hvor við annan, í afskektum dal einum í Virginia-ríki. 
þeir sömdu það með sér, að dvelja saman að minsta kosti 
eina viku í hverjum þremur mánuðum. þar að auki skrif- 
uðust þeir oft á. Öll þessi samvinna þeirra miðaði í þá átt, 
að kynna sér betur hinn sanna grundvöll lútersku kirkjunnar. 
}3eir lásu rit þýzku guðfræðinganna af kappi, og komust að 
raun um, að eitthvað mundi bogið við þáverandi guðfræðis- 
kenslu í General Sýnódunni. því meir sem þeir lásu af hinni 
þýzku guðfræði, því meiri aðdáun fyltust hugir þeirra og 
hjörtu fyrir öllu sem er sann-lúterskt. þeir voru iðnir við 
verk sitt, þessir menn. Hér söfnuðu þeir kröftum, sem komu 
að góðu haldi seinna. Hcr fæddist framtíðar-sefna ,,General 
Councils. 

Dr. Krauth var lengi forstöðumaður prestaskólans í 
Philadelphia. Hann var ákafur starfsmaður; því fyrir utan 
starf sitt við prestaskólann, var hann ritstjóri að hinu enska 



107 

málgagni Géneral Councils, og þar aö auki prófessór í 
heimspeki við Pennsylvania-háskólann. Hann hafði mjög 
fjölbreyttar gáfur.og var lærdómsmaður mikill. Hann hafði 
á sínum tíma orð fyrir að vera lærðasti maður í Philadelphia. 

I io ár var hann forseti General Councils. Frá þeim tíma 
að Generl Council myndaðist, barðist hann í ræöum og rit- 
um, í prestaskólanum og utan hans, eindregið fyrir því, að 
halda því sem einkennir vorn kristindóm sem lúterskan. 
Hann er talinn að vera hinn mesti ensk-lúterski guðfræðingur, 
sem lúterska kirkjan hefur eignast. Hin merkasta bók, sem 
liggur eftir hann, og um leið hin merkasta lúterska bók, sem 
rituð hefur verið á ensku máli, er ,,The Conservative Re- 
formation“, og hefir hún inni að halda ritgjörðir sem lýsa 
hinu sanna ágæti lútersku kirkjunnar, og útskýringar á og 
sannanir fyrir því, sem hún leggur sérstaklega áherzlu á. 

það var verk þessara manna að grafa upp lúterska gullið, 
sem gleymst hafði, og sýna það kirkjunni. það á heima um 
starf dr. Schmuckers, ekki síður en dr. Krauths. 

Um leið og lútersk trúar-atriði höfðu fallið í gleymsku, 
hvarf mikið af lúterskum siðvenjum og tíðareglum. Að inn- 
leiða hið síðara var starf dr. Schmuckers. það var mikið 
verk. það þurfíi að rannsaka ógrynni af hinum fyrstu, þýzku 
guðsþjónustuformnm. Með mikilli alúð vann hann að þessu 
í mörg ár. Hann var álitinn bezt að sér í þeirri grein af öll- 
um samtíðarmönnum sínum í Ameríku, og þó lengra væri leit- 
að. Guðsþjónustuform General Councils eru að miklu 
leyti verk hans, og ,,kirkjubók“ þess félags, með sálmum, 
guðsþjónustuformum og mörgu öðru nytsömu, er líklega 
meira honum að þakka en nokkrum öðrum manni. Hann 
átti líka mikinn þátt í því, að vekja tilfinningu hjá mönnum í 
hinni ensk-lútersku kirkju fyrir fögrum, sann-lúterskum guðs- 
þjónustum, ekki að eins í anda, heldur einnig að formi til. 

Starf þessara tveggja manna leiddi ómetanlega blessun 
yfir General Council, og yfir lútersku kirkjuna í Bandaríkj- 
unum í heild sinni. (Framh.) 







108 



r 

Frá Islandi. 

Eftir scra Jónas A. SigurJsson. 

v. 

(Niðurlag.) 

Til Akureyrar var komið um kveldiö fyrir háttatíma. 
Hinn fyrsti maSur, sem ég hitti þar, var séra Matthías Joch- 
umsson. Honum þarf ekki að lýsa, En það eitt skal þó hér 
sagf, að vegfarandinn hittir trauðla blíðari og bróðurlegri 
mann en einmitt séra Matthías. pannig reyndist hann mér. 
Ég hafði ásett mér, að hagnýta tímann sem bezt og ríða út til 
Möðruvalla í Hörgárdal meðan skipið stæði við, og það gerði 
ég. Fann ég á Akureyri fornvin minn, Stefán Jónsson frá 
Munkaþverá, ásamt föður hans. Stefán dvaldi hér í Ameríku 
nokkur ár. Hann tók mig upp á eik sinn, og riðum við til 
Möðruvalla um nóttina. 

A Möðruvöllum er, sem kunnugt er, ein aðal kirkja norð- 
anlands og gagnfræðaskóli Norðlendinga. Skóli sá er nú 
kominn í staö þess klausturs, er þar var stofnað fyrir munka 
1295. Enda voru klaustrin nokkurs konar skólar, er varð- 
veittu bókleg fræði, ýms forn rit og sagnir. A þeim var og 
stunduð jarðrækt. Ýmsir höfðingjar og háyíirvöld sátu síðar 
á Möðruvöllum. En nú hefir skóli þessi og nemendur hans 
tekið arf eftir þessa frægu feður, og hafa nú með höndum 
mannaforræði í landinu á margan hátt,—þó þa,r sé nú hvorki 
munkalíf né amtmannssetur. þegar hugsað er um þessa 
mentastofnun finnur maður til þess, hve margt ber þess vott, 
að afkomendur Njáls eru misvitrir sem hann. Maður þarf að 
vera býsna ,,íslenzkur“ til að geta skilið,hvers vegna sá skóli, 
sem er einungis bókleg mentastofnun, var settur þarna út í 
sveit—því engum datt í hug að vilja þannig útvega honum 
sveitfestu, eða koma honum á svcitina, í vissum skilningi. 
Vegfarandinn getur naumast farið um héraðið án þess að finna 
til þess, að sá skóli átti að standa á Akureyri. . Allir, sem 
kynnast erlendu mentalífi og íslenzkri einangran, hljóta að 
finna til þess. 

Eitt hið fyrsta, er ég sá á hinu forna höfðingjasetri,. sem 



109 


enn er sveitarprýSi, var kirkjan. Strax um nóttfna veitti ég 
því eftirtekt, aö hún var með myndarlegri kirkjum á íslandi, 
enda hafði ég heyrt það í æsku. Ég sá þegar, að yfir kirkju- 
dyrum var einhver yfirskrift, sem, þó það sé alment erlendis, 
mun heldur fátítt á íslandi. Venjulaga er það nafn kirkjunn- 
ar, sem þannig er skráð, t. d. þrenningar-kirkja, Sánkti-Páls- 
kirkja, o. s. frv.—Ég þóttist vita, að þessi forna klaustur- 
kirkja mundi þannig nefnd eða helguð einhverjum postulanna 
eða dýrðling, þó ég hefði ekki heyrt þess getið, eða að þar 
stæði einhver ritningargrein eða sálmstef úr sálmum Hallgr. 
Péturssonar. En það brást. Letrið yfir kirkjudyrunum tákn- 
aði ekkert slíkt, heldur stóð ]?ar nafnið: þorsteinn Dmiíel- 
sen. það minnir heldur lítið á frelsarann, kristilega trúar- 
játning, hugsjón kristinna manna, eða eitthvað annað 
kirkjulegt og kristilegt, þetta nafn hins mikla atorkumanns. 
það má víst leita langt utan íslands eftir annari eins kirkju- 
yfirskrift sem þessari. Mér dylst ekki hvernig á þessu stend- 
ur, og fjarri sé það mér að gera lítið úr manninum, sem nafn- 
iö bar. Ég tel hann ,,dýrðling“ í öðrum skilningi; þykir bein- 
línis vænt um hann, þó ég sæi hann aldrei né heyrði. En 
önnur eins smekkleysa og þetta er blátt áfram skopleg, og op- 
inberar óevangeliskan hugsunarhátt,—er verri en vanafestan, 
sem snýr kirkjuturninum á Akureyri upp í melinn, í stað þess 
að láta hann, eins og gert mundi um allan hinn kristna heim 
nema þar, snúa að firðinum og sveitinni. þ)að rná aldrei verða 
neitt aðal atriði, að turn og kirkjudyr ,,snúi rétt“, eins og það 
mun nefnt, en líða svo aftur að fjölda margt í kirkjulífinu, 
innan kirkju og utan, snúi öfugt. það hefir jafnan reynst rétt, 
sem annað orð drottins: að bókstafurinn deyðir, en andinn 
lífgar. 

Dvöl mín á Möðruvöllum hlaut að vera stutt, bæði vegna 
burtfarar skipsins og þess, að séra Matthías hafði sagt mér, 
að héraðsfundur Eyfirðinga ætti að haldast á Akureyri þá um 
daginn um hádegisbil. þangað langaði mig til að koma, enda 
hvatti hann mig til þess. það. var sá fyrsti héraðsfundur, sem 
ég átti kost á að sjá, og ég gat húist við að það yrði hinn síð- 
asti. Ennfremur var dagurinn, 24. júní, bæði þingsetningar- 



IIO 


dagur kirkjuþingsins vestra í Winnipeg, sem ég var þá sér- 
staklega aö hugsa um, og sömuleiöis kristnitökudagur á alþingi 
í fyrndinni, áriö iooo. Raunar var ég ferðlúinn og svefnlítill, 
en ég lét þaö ekki hamla för minni. Veöur var heitt, einn 
heitasti dagurinn, sem ég man eftir á íslandi. Engan farar- 
tálma lagöi náttúran þá fyrir menn. Raunar hömluöu veik- 
indi sumum prestunum aö sækja fundinn. Sex prestar úr 
prófastsdæminu sóttu fundinn og eitthvaö af fulltrúum, en 
ekki varð hann lögmætur. Enginn nágrannaprestanna úr 
pingeyjarsýslu sótti þangað, og ekki voru þar nema tveir eöa 
þrír utanfundarmenn. Fundurinn var ekki haldinn í kirkj- 
unni, heldur í barnaskólahúsi bæjarins. Engin guðsþjónusta 
var flutt, því sá prestur, sem falið hafði verið að prédika, kom 
ekki, að sögn, fyrr en fundi var lokið, og var þó búsettur ekki 
all-langt fra Akureyri. Ekki vissi ég til þess, að sunginn væri 
sálmur eða bæn flutt. Augsýnilega var mönnum ósýnt um 
fundarreglur, og var það sök sér. því miður náði hiti dagsins 
ekki til fundarins. Fundarmálin voru,mér liggur við að segja, 
veraldleg, snertu einungis hina ytri, gjaldalega hlið safnaðar- 
lífsins, og ættu fremur heima á safnaðafundum en héraðs- 
fundum: Laun organista, stækkun kirkjugarða, barnapróf, 

skýrslur og skýrsluform, m. fl. Ekki var þar talað um trúmál, 
ekki um hina innri hlið kirkjulífsins, ekki nm trúboð, 
ekki um kirkjuleg rit, ekki um kristindómshorfur. Hið 
eina mál, sem snerti þá hlið eða gat nálgast hana, var mál 
um helgidagabrot. Nokkrir fundarmenn töluðu um það af á- 
huga, að virtist, og mjög myndarlega. Samt varð nú niður- 
staðan ekki önnur en sú, að prófastur skyldi skrifa hreppstjór- 
um embættisbréf, og þannig minna menn á lögin. En það, 
sem mér sárnaði mest, var, að þetta eina áhugamál, um helgi- 
dagabrot, fiskiveiðar og skot á sunnudögum þar við fjörðinn, 
deyr í höndum fundarins. Einn utanfundarmaður, og yfir- 
vald, bað sér hljóðs og lýsti yfir því, að hin núverandi sunnu- 
daga-löggjöf, sem friðaði allan sunnudaginn, væri að kenna 
prestum, sem sátu á þingi þegar þau voru samþykt; hentug- 
ast væri að fá lög, sem að eins friðuðu part dagsins. þeim 
lögum hefði hann verið með, og mundi framfylgja.—Náttúr- 



111 


lega væri ekki um lagabrot aö ræða ef engin lög væru tii, og 
þangað virðist slík tillaga eða hugsan stefna. En svo urðu 
allir á máli þessa manns, eða annað varð ekki séð. Einn gáf- 
aður prestur gat þess, eins og hálf-afsakandi, að fleiri en prest- 
arnir í þinginu hefðu verið með hinni núgildandi löggjöf um 
helgihaldið. Loks kom einhverjum til hugar, að reynandi 
væri, að fundurinn sendi kirkjustjórn landsins áskorun um, 
að hún leggi fyrir næsta þing frumvarp til laga er gangi í sömu 
átt og þau lög,sem bent var á, og sem eittþingið hafði hafnað, 
að því er fram kom, meðfram fyrir réttmæta mótspyrnu prest- 
anna, er sæti áttu á því þingi! 

Raunalegt er það annars, hve mörg einkenni kristindóms 
Hákonar konungs góða eru enn auðsæ á kristindómsstefnu 
margra manna, sem eru annars sannir ágætismenn, eins og 
hinn góði konungnr. Enn neyða þrændur Hákon hinn góða 
til að blóta og gína yfir ketilhöddunni, eins og lesa má í sögu 
hans, og enn líkar hvorugum vel. — Mér er Hákon konungur 
kær, og sumir menn sömuleiðis, er eitthvað svipar til hans, 
virði þá og elska og vorkenni þeim. En stefnan þeirra er 
varasöm, og ekki líkleg til sigurs fyrir kirkju íslendinga nú, 
fremur enn kristniboðið meðal Norðmanna þá. 

Sorgleg yfirsjón er það annars, að hollvinir kirkjunnar 
skuli, í málum eins og helgihalds-málinu, gleyma eða ganga 
fram hjá þeim persónulegum áhrifum, sem prestar og kristnir, 
löghlýðnir meðlimir safnaðanna gætu haft á meðvitund manna 
í þessum og öðrum kristnispjöllum, en í þess stað nálega ávalt 
fara lagaveginn að náunganum, í gegnum embættisbréf pró- 
fasta og kirkjustjórnar, hreppstjóra og sýslumanna. Ekki er 
von, að kirkja íslands eigi mikinn hlut í hjarta fólksins, á 
meðan slík aðferð er tíðkuð. 

Vanhelgun hvíldardagsins er sorgleg á íslandi, og verður 
það meðan kirkjuræknin er í núverandi ástandi.—Menn þurfa 
ekki að sjá fiskiveiðar né heyra sunnudagaskot við Eyjafjörð 
til þess að sannfærast um það. það er nóg að lesa Reykja- 
víkur-blöðin. — þar er alt mögulegt auglýst—auk heldur iðk- 
að—á sunnudögum, dansar, leikir, og allskonar trölla-athæfi. 

I fyrra sumar var í einu helzta héraði landsins merkur 



I 12 


prestur í nefnd, er stóS fyrir þjóðminningardags-fiátíSarhaldi. 
Og svo auglýsir nefndin hátíö þessa mjög hátíSlega í blöSun- 
um og aS hún skuli haldin á sunnudag! 

Og þaS er vissulega óþarft, aS biSja um meiri lög og laga- 
þras, en nú er þegar til, heldur ætti aS biSja um meiri lög- 
hlýSni, meira af lifandi kristindómi, sem á málfrelsi og at- 
kvæðisrétt í daglegu lífi manna,—um þaS ættu allirgóðir menn 
aS biSja fyrir þjóS vora og alt líf hennar, heima og hér vestra. 

Ný fo4eggjara-&tofnan er komin á fót í Pittsburg, Pennsylvanía- 
Hún nefnist ,,THe Amerioan Lutheran Publication Board“, og er undir 
stjórn Missouri-sýnódunnar, hinnar ensku. Er það ungt og lítið kirkju- 
félag, sem hefir vaxið út úr hinni alþektu Missouri-sýnódu,' þýzku, og 
fylgir barnið'algjörlega stefnu móður sinnar. Þessi 4í>rleggja,ra-stofn- 
an gefur út eingöngu enskar bsekur og blöð. ,,Sam. 1 hefir vérið sent, 
sem sýnishorn, 25 smárit um lúterska trúfræði, eitt atriði tekið fyrir í 
hverju riti, framsett þannig, að almenningur getihaft gagnaf því. Enn- 
frernur hefir oss verið send gjörðabök síðasta kirkjuþings Missouri-sýn- 
ödunnar ensku, vel prentuð og fallega útlítandi. Á tvent virðist þetta 
þing hafa lagt sérstaka áherzlu: enska tungu sem framtíðarmál, og safn- 
aðarskóla í hverjum söfnuði, þar sem kristindómurinn sé kendur börn- 
um ásamt öðrum námsgreinum. 

í kirkjuþings-tíðindunum í síðasta biaði, í uppástungu séra Björns 
B. Jönssonar í sálmabókarmálinu, hafa,af vangá, á eftir orðinu, „kirkju- 
athafnaformum 11 , fallið burt þessi orð: ,,og með söngnótum við sálm- 
ana.“ Þetta eru lesendur ,,Sam.“ beðnir að athuga. 


„EIMREIÐIN 1 *, eitt fjölbreyttasta og skemtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti 
Eæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kriátindómsfrœSslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernur út í Minneota, Minn. Argangurinn, 12 nr., 
kostar að eins jo cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á íslandi, kemur út tvisvar í viku alt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 181 King St„ Winnipeg, er útsölumaðr. 


„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit |>eirra séra Jóns Iíelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 6o cts. 


,,SAMEININGIN“ kemur út mánaðarlega,12 nr. á ári, Verð í Vesturheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—IJtgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Ránólíur Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


